Dugnaður 


Farðu til maursins, þú lúin; Gætið hennar hátta 
og verið vitur, sem hvorki hefur leiðsögumann, 
umsjónarmann né höfðingja, sér fyrir fæði sínu 
á sumrin og safnar mat sínum í uppskerunni. 
Hversu lengi ætlar þú að sofa, tregi? hvenær 
ætlar þú að rísa upp af svefni þínum? Samt 
smá svefn, smá blundur, smá handabrot til 

að sofa. Svo mun fátækt þín koma sem 
ferðalangur og skort þinn sem vopnaður 
maður. Orðskviðirnir 6:6-11 


Geymdu hjarta þitt með allri kostgæfni; því út úr því eru 
málefni lífsins. Orðskviðirnir 4:23 


Hann verður fátækur, sem fer með slaka hönd, en hönd 
hinna duglegu auðgar. Eins og edik fyrir tennurnar og 
eins og reykur fyrir augun, svo er letingurinn þeim sem 
senda hann. Orðskviðirnir 10:4, 26 


Hönd hinna duglegu mun drottna, en hinir letilegu verða 
undir skatti. Leti maðurinn steikir ekki það, sem hann tók 
við veiði, heldur er auður dugnaðarmannsins dýrmætur. 
Orðskviðirnir 12:24, 27 


Sál letingjans þráir og hefur ekkert, en sál dugmannanna 
mun feitast. Auður, sem aflað er með hégóma, 

mun minnka, en sá sem safnar með vinnu, mun fjölga. 
Orðskviðirnir 13:4, 11 


Í allri vinnu er gróði, en tal varanna hefur aðeins 
tilhneigingu til tjóns. Orðskviðirnir 14:23 


Vegur letimannsins er sem þyrnagirð, en vegur réttlátra 
er greiður. Orðskviðirnir 15:19 


Sá sem er latur í starfi sínu, er bróðir hins mikla sóunar. 
Orðskviðirnir 18:9 


Letileikur varpar djúpum svefni; og iðjulaus sál mun 
hungra. Letilegur maður felur hönd sína í barmi sér og 
mun ekki svo mikið sem bera hana að munni sér aftur. 
Orðskviðirnir 19:15, 24 


Letinginn mun ekki plægja vegna kulda; þess vegna mun 
hann biðja í uppskeru og ekkert hafa. Elskaðu ekki 
svefninn, svo að þú komist ekki til fátæktar; opnaðu augu 
þín, og þú munt seðjast af brauði. Orðskviðirnir 20:4, 13 


Hugsanir hinna duglegu hafa aðeins tilhneigingu til 
gnægðar; heldur af hverjum þeim sem er fljótur að skorta. 
Þrá letimannsins drepur hann; því að hendur hans neita 
að vinna. Hann girnist af ágirnd allan daginn, en hinn 
réttláti gefur og sparar ekki. Orðskviðirnir 21:5, 25-26 


Letimaðurinn segir: "Það er ljón fyrir utan, ég skal 
drepinn á strætunum." Sérðu kappsaman mann 

í viðskiptum sínum? hann skal standa frammi fyrir 
konungum; hann skal ekki standa frammi fyrir vondum 
mönnum. Orðskviðirnir 22:13, 29 


Ég fór um akur letidýranna og um víngarð hins 
skilningslausa. Og sjá, það var allt þyrnum vaxið, 

og netlur höfðu hulið andlit þess, og steinveggur þess var 
brotinn niður. Orðskviðirnir 24:30-31 


Eins og hurðin snýst um lamir hans, svo gjörir 
letimaðurinn á rekkju sinni. Orðskviðirnir 26:14 


Því að jafnvel þegar vér vorum hjá yður, bönnuðum vér 
yður þetta, að ef einhver vildi ekki vinna, þá skyldi hann 
ekki heldur eta. 2. DESSALONÍUMBÆRI 3:10 


Allt sem hönd þín finnur að gjöra, gjörðu það af krafti 
þínum. Því að það er ekkert verk, hvorki skynsemi né 
þekking né speki í gröfinni, þangað sem þú ferð. 
Prédikarinn 9:10 


Með mikilli leti hrynur byggingin; og fyrir aðgerðaleysi 
handanna fellur húsið í gegn. Prédikarinn 10:18 


Sá sem stal steli ekki framar, heldur erfiði hann og vinnur 
með höndum sínum það sem gott er, svo að hann þurfi 
að gefa þeim sem þarf. Efesusbréfið 4:28 


Hatið ekki erfiðisvinnu né búskap, sem hinn hæsti hefur 
fyrirskipað. Prédikarinn 7:15 


Leti manni er líkt við óhreinan stein, og hver og einn 
mun hvæsa hann til svívirðingar. Leti manni er líkt við 
óhreinindi í mykjuhaug: hver sem tekur hana upp mun 
taka í hönd hans. Prédikarinn 22:1-2 


Nema maður haldi sig ötullega í ótta Drottins, mun hús 
hans brátt steypast. Prédikarinn 27:3 


Agna syni þínum og haltu honum til erfiðis, svo að 
svívirðing hans verði þér ekki til móðgunar. 
Prédikarinn 30:13 


Sendið hann til vinnu, svo að hann sé ekki iðjulaus. 
því iðjuleysin kennir margt illt. Prédikarinn 33:27 


